


F^ s 


CAN NEWYDD, 


TM SEF HANES 


| _ CAREDIGAETH MAB IFANC 


* 


ew 


YNGHYD A'R 


RHWYSTRAU OEDD YN EI GYFARFOD MEWN 








1r 
| PERTHYNAS I HYNY, 
WC 
<a. 
& Ï J 
i 418 
| 
|» 
$ y 
^ 4 l FaEcHGYN Ieuanc dewch i wrando, 
Mid Dyma hanes werth ei gofio; 
Ac rwy'n siwr cyn rhoddi terfyn, 
y i* a“ Gwnaf i rhai' o honoch chwerthin. 


2 'Rwyf yn meddwl rhoi darluniad, 
Cywir iawn beth oedd fy nheimlad; 
Iw, Pan yn fachgen Ieuanc heini, 
| Acyn myned bant ì gari. 
| 


3 'Rwyf yn cofio'n dda rhyfeddu, 
Pan yn grwt yn cael fy magi; 
Nid oedd dim wnai'i nghadw yn foddlon, 
Eisiau myn'd i garu'n union. 











il 





“ty 


Cyn bo hir mi dorais trwyddi, 
Neno dyn mi es i gari; 

AC yr own ni yn balchio, 

Fod y Merched yn fy leicio. 


Ar ryw noswaith es ì gari, 

Merch fach lon, Merch Sara Harri; 
Erbyn imi ddechrau gweithio, 
'Roedd 'Twm y gof yn caru hono. 


Ar rhyw noswaith es i yno, 

'Twm y gof oedd arni'n enocco; 
A phan gwelodd Thomas finau, 
Rhedodd adre nerth ei garn au. 


Gwel'd oedd Thomas gellwch wybod, 
Fod ei feistr wedi dyfod; 

Wel, yn awr mae'n amlw$ ìi chwi, 
'Mod i'n geilioc da rhyfeddu. 


Fe aeth 'Twm y gof yn aflan, 
'Tuag at mam fe aeth i glibran; 
Dywedodd ci bod hi ar gweli, 
Eisiau stopo'r crwt i carl. 


Wedi'n fe aeth mam yn greulon, 
Nghau i mewn bob nôs dan gloion; 
Ac yr ydoedd hi yn tystio, 

Os awh wedi'n buasai'n coido. 


Fe aeth mam rhyw noswaith wedi'n, 
I rhoi ro am wraig y felin; 

A.phar gesym inau gyflau, 

Off yr aethum nerth fy ngnarnau. 


Dant yr aethum i heb aros, 

Hyd y ffarm ac oedd yn agos; 

Ac mi gnocais yn y fyned, 

Fr mwyn gweled rhai o'r merched. 








me 


f 
| 
| 
| 
| 
| 
Î 
«2 
: 
“— 
ŷ 
rW s* 


| 
Ss. 
| 
Î 
* » 
* , 
v 
ws 





12 


13 


14 


LD 


17 


18 


19 


9) 


2 


Gyda clywed stwr a cnocio, 
Forwyn benaf wnaeth ddihuno; 
Ac:fe gododd lawr o'r gwely, 
Edrych pwy oedd am ei chari. 


Fe ofynodd 1 mi'n union, 

Pwy sy'n cadw stwr mor greulon; 
Fe atebais inau'n odiaith, 
Bachgen Ifanc o'r gym'dogaeth. 


Wel, yn awr 'rwyf yn dy "nabod, 
Paid a meddwl cael »ynwod; 
Cerdd o'm golwg tuag adre”, 
Bydd yn dawel am flynyddau. 


Wol, os felly 2be finau, 

Os un waith yr âf tuag adro'; 
Ac rwy'n siwr cei hala'n mofyn, 
Cyn y delw yf yma wedi'n. 


Gyda'r geiriau dyma'i boundo, 
Lawr i'r drws ar haner gwisgo; 
AC yn agor ìi mi'n gywrain, 
Waith fy mod yn gystal bachgen. 


'Nol myn'd yno haner blwyddyn, 
Mi adewais hono wedi'n; 
Gwaith ei bod hi'n fermu'n arw, 
Am fy mod yn fond o'r cwrw. 


Gyda Jack y saer oedd cariad, 
'Row'n yn leico ei ymddygiad; 
Ac yr own yn penderfynu, 

Cyn bo hir wneud tric a Jaci. 


Ryw nôs Lun e's gyda Jaci, 

J Blas Bach cael cari Betti; 

Ac yr own pryd hyn yn meddwl, 
Cawn i hono heb fawr drwbwl. 


* 





Â 





30. Nol myn'd mewn aeth Jack i'r gwely, 
Yn ei gôl fe gymrodd Betti; 
Yrewn inau yn amddifad, 
Yn gwneud pen ar hyd y dowlad, 


21 Nid own i er hynyn yldio, 
Na chawn hwyl ar Betti etto; 
Gweithes gôt a britis newydd, 
Pena'r shir er mwyn ei chari. 


22 Ffair Llanboidy oedd yn pwyso, 
Y gôt a'r britisga'dd eu gwisgo; 
Dywedodd Betti 'aol eu: gweled, 
Ffarwel Jack 'rwyf i yn myned, 


23 'Nawr rho'f gynghor ìi chwi fechgyn, 
Os ewch byth i gari rhyw un; 
Peidiwch byth a gwan galoni, 
Cofiwch fel ymdrechodd Levi. 


LEVYI 





Argraífwyd dros yr Awdwr, 








GIBBON. 








| 
j 
| 
“r 
A * 
* » 
“ o 
, “ 





